T 


[lee 


YN. YMYL Y LAN; 


GAN. Y DIWEDDAR 


GLAS YN _ 


"$ 


' Y Bachgen, y bachgen, eì hoffder yŵ'r môr 
“Sydd wrthi'n gwneue llongau hyd. wyneb y ddôr; 
Fe grona'r ffrwd loyw yn globyn o lyn, 

Ir mwyn cael lle cymhwys i nofio'i gwch gwyn, &c. 


Rhyw ddiwrnod mae'n blino ar chware fel hyn, 
Mae'n llosgi ei gychod, mae'n gollwng ei lyn ; 
Y llong oedd ei gartref, —llun llong ar y ddôr 
A ddenodd y. bachgen i fyned i'r mor, &c. 








“ 
Ca'dd le; ni bu undyn yn cychwyn erioed 
A*i galon mor lawen, mwy ysgafn ei droed ; 
Fe ga'dd ei ddymuniad,—nid llong ar y ddôr, 


O'i gartref cyclwynodd dan ganu-yŷn llon; 
Ffarweliodd â'i deulu heb ofid i'w ffon ; 

' Chwibanai wrth fyned a'i gist at y dref, 
Ei fryd oedd mor dawel a glesni y nef, &c. 


Ii fam a ddwys wylai,-a chrefai 'ddwy chwaer 
“O! aros am flwyddyn,” yn hynod o daer: 
Ond gwenai ei ateb—“ Y Cefnfor i mi, 

_ Mae 'mywyd i mwyach ar, wyneb y lli,” 


Fe hwyliodd y llestr, y fonawyiT'gôr 

Orweddent yn gysglyd âr waelod y mor; 

Yr awel oedd ffafriol, a llonydd y gwynt, — 
' Ni fynai gyfodi gwrthwyneb i'w hynt, &c. 


. Caed mordaith gysurus, dychwelwyd yn ol, 
A'r mor oedd-a'i wyneb mor wastad a dol; 
Y bachgen oedd lawen heb feddwl fod brâd 


AT ddangos ei chilwg cyn gwelai ei wlad, &e 


Ryw noson pan oeddynt yn ngolwg y tir, 
Y nefoedd bardduodd ei gwyneb glân clir ; 
Y mellt a ymwylltient, a'r daran yn groch 
Ymladdai'n íileinwedd â'r corwynt a'i froch. 


Ond llong yn llawn hwyliau ar wyneb y môr, &c. 


















——— a 


——— 


—- “Gu 
i 


FC ———- “Y — ——————  ——————  'e 


3 


Pa beth ddaw i'w ran ? 
Pa beth ddaw i'w ran ? 
O! boddi, O! boddi! 
Yn ymyl ylan! 


Y tonau ddeffrosiant, a'r cerhynt blwng gerth, 
Cynddeiriog/ ddangosai wrhydri: ei nerth ; 
Dyruai, ymlafniai, glafoeriai fel lluwch, 


A heriai bob elfen gan godi ei ruwch. 


Pa beth, &c. 


Daeth moryn nol moryn, a'r dymhestl yn flong, 
A lluchiai'n wallgofus ar antur y llong ; 


' Y bachgen a gofiodd ei fam y pryd hyn,— 


Dych'mygodd wel'd goleu »r lechwedd y bryn. 


AT hyn aeth y llesur' yn erbyn” y graig, 
..»* Ac arni fe wleddai rhwtli donau yr aig 


Fe geisiwyd ymwared, ond bis oedd eu rhan; 
Fe fc ddodd y cyfan y yn ymyl y lan ! 


Ow! dad a mam! 

Ow! dad'amam l” 
Eich bachgen a foddodd 
Yn ymyl y lan! 


Pan wawriodd y boreu, y draethell gerllaw 
A frithwyd â darnau, a'r môr heb ddim braw 
A lyngcodd y dwylaw ; gresynus oedd rhan 
Y bachgen a foddodd yn ymyl y lan.. 

Ow! Ow ! &c. 











4 


Ar wyneb ton gibog daeth corphyn 1 dir,—- 
Ei dad pan ei gwelodd ddolefodd yn hir,— 
Ca'dd Jong a cha'dd fordaith, ond dyma ei ran, 
íef oddodd y bachgen yn ymyl y lan. 

Ow! Ow !&c. 


ik i 
Mewn wn o amo ar elor y don, 

Y bachgen aa daflwyd yn llonydd ei fron, 
Y feisdon oedd esmwyth, a chafodd ei ran, 
ic foddodd y hachgen yn O y lan. 


Ow!Ow!l&c. 


Sawl bachgen o Gymru yn (On eì fryd, 

A gollodd ei enaid wrth enill y byd ? 

Llong gafodd, a mordaith, ond dyma ei 'ran 
an a! boddi yn yml, clan... 


o Ow! Owl | dad aì a main | ci 
“. Owl Ow! dad a mam! Ê 

Eich bachgen a foddodd 
Yn ymyl y lan! 





